

JUMBA LILILOA CHWA 


cI S^jLa! I 'i t (•jUld I Cj [/ 0S1 iuil 

listsl 

JUMBA LILILOACHWA (GOFU) 

Mpendwa wa Allah, Bwana Mtume >L 5 4^ji®Aij *5 
amesema, "Mwenye kuniswaliya mar a elfu moja 
kwa siku moja hatakufa mpaka aonyeshwe mahali 

pake PepOni.". (At'targheeb wat'tarheb, Hadithi ya 2483, J2, Uk. 499 
Dar ibti -Katlieer). 

Sayyiduna Junaid Baghdadi &anasema 
'siku moja nilifanikiwa kwenda mji wa Quufah. 
Nilipofika niliona jumba kubwa la tajiri moja la 
kifakhari, milangoni mwake walikuwa na wajakazi 
wengi. Kwenye uga wa jumba hilo, katika dirisha 
moja ya nyumba hii, mtumwa mmoja wa kike 
akiimba nyimbo hii: 

“Ee nyumba. Huzuni 

isikujie, watu waishiyo s . 

ndani yako wasiangamie! 

Baada ya mda nilipopita karibu na jumba hilo 
nikaona milango yake imechafuka, wajakazi 
hawakuweko na jumba hilo lilionyesha athari ya 
kuharibika. 



JUMBA LILILOA CHWA 


Jumba lililokuwa na furaha na shangwe likawa 
jumba la huzuni na simanzi. Nilipoulizia khabari ya 
hilo jumba niliambiwa kuwa mwenyewe alifariki 
na wajakazi wakaondoka. Jumba hilo lilikuwa la 
upweke na vicheko vya watu vilizimwa na kimya 
cha kimauti. 

Sayyiduna Junaid Baghdadi anasema: 

Nilibisha mlango nikamsikia ajuza aliekuwemo 
ndani nikamuuliza "Uzuri wa jumba hili na 
umaridadi wake umekuwaje? Ufahari wake wote 
uko wapi? Wakaazi wake wako wapi? Aliposikia 
hivi ajuza alianza kulia na akanihadithia 
yaliyotokea kwenye jumba hilo. Alisema, 'Wakaazi 
wa jumba hili waliishi humu kwa muda mfupi. 
Khatima yao iliwatoa humu na kuwapeleka kwenye 
makaburi yaliyo na giza. Utajiri na vitu vyote vya 
mwenye jumba hili vimeanza kuoza. Hii si habari 
mpya ninayowaelezeni: ni kawaida ya ulimwengu 
huu. Yeyote anaeishi na akashughulika na anasa 
mwishowe hufa kwa uchungu na kutupwa kwenye 
maziara ya upweke. Anategemea, dunia, 
mwishowe dunia humuacha. Sayyiduna Junaid 
Baghdadi alisema, Nilipokuwa nikipita karibu na 
jumba hili hapo mwanzoni mwanamke alikuwa 
akiimba. 



JUMBA LILILOA CHWA 


“Ee nyumba. Huzuni 
isikujie, watu waishiyo 
ndani yako wasiangamie! 

Ajuza akaanza kulia akisema, 'Mimi ndie yule 
mwanamke niliyekuwa nikiimba nisiyekuwa na 
bahati. Mimi niliyebaki kwenye jumba hili la ukiwa. 
Akatoa sauti kubwa akisema, "Majuto kwa yule 
aonaye yanayotokea ulimwenguni na bado 

akaghafilika na kifo chake" (Rauzur rayyaheen, uk. 110 Dar-ul- 
Mutba'tul Maymanih Egypt). 

ONYO KWETU SOTE 

Enyi ndugu zangu Waislamu! Kisa hiki cha Jumba 
lililoachwa na wakaazi wake ni funzo kwetu sote! 
Wakazi hao walipotea katika kuipenda ulimwengu 
na hawakuogopa mwisho wao. Walijishughulisha 
kwa kujenga majumba makubwa na kuyapamba. 
Walishughulikia kung'arisha nyumba zao 
walisahau makaburi yawangojea. Walizama katika 
kutafuta marafiki na kazi za wajakazi wao na 
wakasahau upweke wa kaburi. Mara tu, mwisho 
wao ukafika na tamaa zao za maisha zikakatizwa. 
Nyumba zao za furaha na shangwe ziliwachwa 
tupu na mauti. Walitolewa kwenye nyumba zao 
zenye taa wakapelekwa kwenye makaburi yenye 
giza. Jana walikuwa wakistarehe na familia zao na 



JUMBA LILILOA CHWA 


marafiki, leo wakiwa na huzuni na woga kwenye 
ukimya wa makaburi yao. 


HILA ZA DUNIA 

Katika mwisho wa kisa hiki kuna mawaidha mengi 
ya Madani yanayotuonya lakini ni masikitiko kwa 
yule anayezijua hila za dunia (za kumpotosha), 
lakini pamoja na hayo akasahau kufa kwake, kaburi 
lake na siku ya hukumu na akawa hafanyi mambo 
yenye kumpendeza Allah Mtu huyo anastahili 
kulaumiwa. Ili tuepukane na hila hii ya duniani, 
Mola wetu anatuonya. Amesema Allah katika 
Juzuu ya 22, Suratul Faatir, Aya ya 5 


Enyi watu ! hakika ahadi ya 
Mwenyezi Mungu ni kweli. Basi 
yasikudanganyeni maisha ya 
dunia, wala mdanganyifu 
asikudanganyeni juu ya 
Mwenyezi Mungu. 




Bila shaka yeyote anayejua kufa na vituko baada 
yake hawezi akawa amezama katika uwongo wa 
huu ulimwengu. 


KIBANDA CHA MWANZI 

Imehadithiwa kuwa Sayyiduna Nuh 

alianza kuishi kwenye kibanda kilichojengwa na 



JUMBA LILILOA CHWA 


mwanzi. Mtu mmoja alimwambia kuwa ingekuwa 
bora kama ungekuwa na nyumba kubwa. 
Sayyiduna Nuh alijibu, 'Nyumba hii 

ndogo inatosha kwa yule mtu ambae atakufa 
(anaezingatia mauti)! (Al'aqdul fareed, J3, Uk 146, dar ahyatut 
turaathul arabi Beirut). 

Inahuzunisha kuwa hatuzingatii mauti lakini 
tunashughulikia ujenzi wa majengo makubwa. 
Tunashughulika kujenga vyoo vya kiingereza, 
majiko ya kimerikani, sakafu za marumaru, 
makabati makubwa ya kuweka nguo, na mambo 
mengi ya kisasa. Mshairi wa Arabuni amejaribu 
kututanabahisha katika mashairi yake yasemayo: 

Oj^L) Jj- 03 iofe so 

Ojjil ^\(ri IlUs ijA jlOS i/5 dJli 

Tafseer:- 

(1) (Hali ya dunia na fikra za Akherah). Katika 
mughafalah unashughulika kuipamba na kuishi 
kwenye nyumba na (ukifariki) labda mtu wa kando 
ndiye atakayekuwa na nyumba hiyo. 

(2) Kila anaendelea kuishi, ni kama aliyefariki - 
karibuni atakufa. 



JUMBA LILILOA CHWA 


(3) Wanaadamu wamepotea wakiwa na tamaa za mapato 
ya kilimwengu ijapokuwa tamaa hizo hizo 
zimeandamwa na mauti. 

(4) Allah ndiye anayejuwa malipo ya yule barobaro aliye 
na wasiwasi (kuhusu maisha yake ya kaburini na 
akhera) usiku na mchana na wakati wote 
hujitayarisha. 

Soma habari ifuatayo kutoka kwa Abu Da'wood 
Shareef ielezayo jinsi Mahbub-e-Rabb-ul-Alameen 
isaiiJldaii (jUjSi alivyokuwa hayapendi majumba 
makubwa. 

JENGO REFU LABOMOLEWA 

Sayyiduna Anas i&jUssAanahadithia: Siku moja 
tulikuwa na Rasoolullah Bwana 

Mtume J-* akaona jengo refu akauliza, ni 

nini hii? Mtu mmoja akijibu, hii ni nyumba ya mtu 
fulani. Aliposikia hivyo Mtume jlsaiii J-* 

hakusema kitu. Mwenye jengo hilo akaja na akatoa 
salaam kwa Bwana Mtume, Mwenye Taji la 
Madinah JUabij-& aliyekuwa pamoja na sisi. 

Nabii akageuza uso wake na 

hakumjibu salaam yake. Bwana huyu alirudia kutoa 
salaam mara kadha na akajua kuwa Mfalme wa 
Madinah Mtume Muhammad 



JUMBA LILILOA CHWA 


amemkasirikia. Maswahaba oii-ijJij^walisema kuwa 
Nabi Jb&iiij-* alikuwa akitembea na akaliona 

nyumba lako. Aliposikia maneno haya alienda 
kulivunja nyumba yake. (Sunan abti Dawood, Hadithi ya 523, J4, 
Uk. 402, Dar-ul-Fikr-Beirut). 

Enyi ndugu Waislamu! Hivi ndivyo Maswahaba 
Kiram walivyokuwa na mapenzi na 

Mahbub-e-Rabb-ul-Alameen 
Bwana Mtume, Mwenye Taji la Madinah 
JU hakuamrisha jengo livunjwe wala hakusema 
haliruhusiwi lakini Swahaba alihisi Nabii 

wa Rahmah 4^43*44^4 amemkasirikia kwa hilo 
jengo na jengo hilo lingekuwa kizuizi baina yake na 
Nabii wa Rehmah, Mwenye Taji la Madinah 
iU jAjb^kwa hivyo akalivunja. Kuvunja jengo hilo si 
kupoteza rasilimali au fedha lakini ni kwa 
kumridhisha Mpenzi wao Mtume Muhammad 

Ikiwa kwa kulivunja jengo hilo Habib-e- 
Rabb-ul-Ibaad j *■-& atafurahi basi hilo 

ni jambo bora zaidi. Sayyiduna Ibraheem Khaleel A 
alikuwa tayari kumchinja mwanawe 
kwa kutaka radhi za Allah JUsK (shark Mishkaat, p, m.21, 

Naeemi kutub khaana Ghujrat) 





JUMBA LILILOA CHWA 


Kisa cha Sayyiduna Isma'eel katika 

Qura'n ni maarufu. Mitihani hii ilikuwa ni kwa 
watu wa aina yake. Kwa sasa mtu haruhusiwi 
kuuwa watoto wake kwa ajili ya kuona hivyo 
kwenye ndoto. Akifanya hivyo ataingia motoni. 

ANDIKO LIKIWA KAMA ONYO 

Sayyiduna Abu Zakariyya Teemi amesema, 

'Khalifa Suleiman bin Abdul Malik alikuwa kwenye 
Masjid-e-Haram alipoletewa jiwe lililokuwa na 
maandishi. Aliagiza aitiwe mtu anayejuwa kusoma 
maandishi hayo. Baadaye, Hazrat-e-Wahb bin 
Munabbih alikuja na akasoma yale 

maandishi, likisema:-'Ewe mwanadamu! Kama 
ungelijuwa mauti yalivyo karibu usingelikuwa na 
mipango ya muda mrefu ya kilimwengu na 
usingeshughulika kutafuta utajiri wa dunia. 
(Kumbuka!) Ukiteleza utafedheheka na kuona hay a 
siku ya Kiyamah. Rafiki zako na jamaa zako 
hawatakutaka na utaishi na shida na majonzi. 
Utatenganishwa na wazazi wako na wapenzi wako. 
Watoto wako na jamaa zako wa karibu 
hawatakusaidia. Hutaweza kurudi duniani na 
hutaweza kufanya amali njema tena. Jitayarishe 
kwa akhera kabla haujakufikia wakati wa majuto'. 

(Dhammul hawa, sura ya 50, uk 498, Dar-ul-Kutubul ilmiyyah Beirut). 



JUMBA LILILOA CHWA 


Enyi ndugu Waislamu! Mwenye akili timamu 
atafakari wakati ambao umeshampita na atubu 
kikweli makosa aliyoyafanya. Asidhanie bado ana 
muda mrefu hapa duniani. Aanze kutenda wema 
aepukane na fitna za kaburi na adhabu ya Akherah. 
Usiache wema ukatenda maovu kwa ajili ya jamaa 
zako na marafiki ama kwa ajili ya pesa, kwa sababu 
haya yote hayatakufaa kaburini, siku ya mwisho na 
hata hapa duniani. Wema ndio utakaokufaa. 

Enyi ndugu Waislamu! Fikra zetu za akhera 
inawezekana ikiwa kila wakati tunaikumbuka 
mauti yetu na tutakapovipa mgongo vitu vya 
ulimwenguni. Utakapofurahishwa na jambo lolote 
la kilimwengu lete fikra kuwa, karibuni raha hizo 
utaziwacha. 

KULIA BAADA YA KUTAZAMA NYUMBA YA 
FAHARI 

Siku moja, Sayyiduna ibni Mutee' 
alitazama nyumba yake ya fakhari, akafurahi, 
baadaye akaanza kulia. Yeye bv akasema, 'Ee 
nyumba mzuri! Ninaapa kwa jina la Mwenyezi 
Mungu kama kusengelikuwa na kifo 
ningekufurahia sana. Kama ingelikuwa sitapelekwa 
kwenye kaburi nyembamba ningelijishughulisha na 




10 


JUMBA LILILOA CHWA 


urembo wa dunia hii. Aliposema haya akalia tena. 

(It'tahaafus saadaatil muttaqeen, j 14 Uk 32 Dar-ul-Kutubul Ilmiya) 

MALAIKA WA MAUTIALISEMA 

Imesemekana kuwa malaqal-mauti Izraeel 
alikuja kuchukua roho ya mtu. (Mtu huyo) 
akamuuliza "Wewe ni nani? Malaqal-mauti 'JJJiitJk 
£U)\ akimjibu, 'Mimi ni yule ambae siwaogopi 
wafalme, sizuiliwi na mabawabu (walinzi) wa 
nyumba, na sipokei hongo wala siikubali'. Yule mtu 
akasema, "Basi wewe bila shaka ni Izraeel 
jiKLiJi. Hata bado sijajitayarisha kwa mauti wala 
Akherah". Izraeel £L£)\'J akasema, "Ewe mtu! 
Jirani yako fulani yuko wapi? Rafiki yako fulani 
yuko wapi? "Walifariki". Izraeel akasema, 

'Hukupata funzo lolote katika vifo vyao na 
ukajitayarisha na kifo chako? Baadaye akatolewa 

roho. (Almustatrif J2, Uk 474, Dar-ul-Fikr Beirut) 

Enyi ndugu Waislamu! Waliofaulu na wenye akili 
ni wale wanaposhuhudia mauti ya watu wengine 
hufikiria mauti yao na kisha huanza kujitayarisha 
na kaburi, na Akherah. Mababu zetu wachamungu 
walikuwa wakisema/Amebahatika 

anaejifunza kwa wengine". (It'tahaafus saadaatil muttaqeen, 
J14, Uk. 32, Dar-ul-Kutubul Ilmiya Beirut). 



11 


JUMBA LILILOA CHWA 


KUFIKIRIA MAUTI 

Kufikiria mauti kimzaha haitakusaidia kwa vile 
siku zote twaona watu wakifa na hata tunashuka 
makaburini kuwazika. Njia bora ya kufikiria mauti 
ni mtu akae peke yake na akasahau mambo ya 
kidunia. Jaribu kukumbuka sura za marafiki, 
ndugu na jamaa ambao wameshafariki. Wakati huo 
huo zingatia shughuli walizokuwa nazo 
ulimwenguni, namna walivyokuwa na bidii ya 
kutafuta maisha mazuri, elimu ya juu na ndoto zao 
za baadaye za maisha yao. 

Pamoja na shida zote za kiulimwengu walijikusudia 
kudumisha kazi zao. Walipenda raha za dunia na 
walifurahia mapumziko yao. Waliishi kama 
kwamba hawataondoka na wakajisahau katika 
anasa za dunia. Katika kughafilika kwao mara 
ikawakumba kifo na kupelekwa makaburini. 
Wazazi wao walijawa na huzuni, wajane wao 
hawakuwa na watu wa kuwaangalia, watoto wao 
walibaki wakilia, ndoto zao zilikatizwa, mipango 
yao ilivunjika na kazi zao za duniani 
hazikumalizika. Shughuli zao za kilimwengu 
zimekuwa vumbi tupu. Warithi wao 
wamewasahau. Baada ya kufikiria haya zingatia 
hah yao ilivyo kaburini na kwamba mifupa yao tu 
ndio iliyosalia. Namna gani nyuso zao zilivyofujika. 



12 


JUMBA LILILOA CHWA 


Walipokuwa wakitabasamu ilikuwa ni kama ua 
linalochomoza, lakini kwa sasa meno yao yameoza 
na kung'oka, midomo yao imejaa usaha, macho yao 
mazuri makubwa yamepasuka na kutiririka 
kwenye mashavu yao. Nywele zao za ondo (laini) 
zimeng'oka. Mabuu yatambaa kwenye pua zao 
dhaifu. Midomo yao kama waridi sasa imeliwa na 
minyoo. Watoto wadogo wasio na makosa wenye 
maneno matamu ndimi zao zimejaa wadudu. 
Nguvu na mwili mzuri wa barobaro utakuwa si 
chochote. Viungo vitakuwa mbali mbali. 

Baada ya kuyatafakari haya yote uyakinishe kuwa 
hali yako itakuwa kama hivyo karibuni. Hivi 
karibuni nitayapata machungu ya mauti, macho 
yangu yataangalia juu na wapenzi wangu wote 
watakuwa karibu yangu, 

'Mpendwa wangu, mpendwa wangu'. Baba atapiga 
kelele, 'Mwanangu mwanangu' dada zangu 
watasikika wakipiga may owe, "Kakangu kakangu'. 
Wapendwa wangu watalia kwa kite. Katika kelele 
hizi roho yangu itakuwa ikitolewa. Mtu mmoja 
atayafunga macho yangu anifinike mwili wangu 
kwa nguo. Mwoshaji ataitwa, ataniweka ubaoni (au 
kitandani) ili kuniosha na baadaye kunivisha sanda. 
Huku watu wakilia jeneza langu litatolewa 
nyumbani nilimokuwa nikiishi. Waliokuwa 



13 


JUMBA LILILOA CHWA 


wakijigamba kwa ajili yangu watanisindikiza 
kaburini. Nitawekwa kaburini na wapendwa 
wangu wanifukie kwa mchanga. Wataniacha peke 
yangu na hakuna mtu atakayebaki kando ya kaburi 
langu kuniwaza. Mwili wangu utaanza kuoza 
humo kaburini. Minyoo wataanza kula sikio la 
kiume au la kushoto? Wataanza kula ulimi wangu 
au mdomo wangu? Minyoo itasambaa inapotaka. 
Wataingia puani, machoni, na masikioni mwangu. 
Fikiria yote haya na kuja kwa malaika, maswali yao 
na adhabu za kaburini. Ukifikiria kufa kwa namna 
hii (Fikr-e-Madina), In' shaa-Allah jU.s>. utaanza 
kujiandaa na mauti. Utataka kufanya mema kwa 
wingi na utajiepusha na madhambi. Kuikumbuka 
mauti, sikiliza kaseti ya "Jumba lililoachwa (Viran 
Mahal)' hata kama ni mara moja kila mwezi na uwe 
pekee yako umekaa kwenye giza. Inshaa-Allah Jj-jU 
itakusaidia sana. Enyi ndugu Waislamu! Mababu 
zetu waliokuwa wachamungu daima 

walikuwa wakifikiria mauti, kaburi na siku ya 
mwisho. Ni kwa ajili hii waliweza kuepuka na 
dhambi na daima walikuwa wakifanya wema. 
Badala ya kushughulika zaidi na ulimwengu, 
walikuwa wakilia kwa kumcha Allah J 



14 


JUMBA LILILOA CHWA 


USIKU WA KWANZA KWENYE KABURI 

Sayyiduna Yazeed Raqashi amesema 

"tulilmwendea Amir Bin Abdullah 
alikuwa akilia sana na tukamuuliza sababu ya kilio 
hicho. Yeye akajibu, 'Nachelea usiku huo 

ambao mapambazuko yake ni siku ya hukumu', 
inaonyesha kuwa usiku wa kwanza kaburini ni 
jambo lenye kuniogopesha (Aimajaaiasa, ji, m 199, Dar-ui- 
Kutubtil Ilmiyyah Beirut). 

Enyi ndugu Waislamu! Wakizingatia siku ya 
hukumu, Wachamungu wetu 
wanatutanabahisha tujiandae na kifo. 

KWA NINIKUFIKIRIA MA UTI NI MUHIMU! 

Hujja-tul-Islam Sayyiduna Imam Muhammad 
Ghazali ameandika katika Ihya-ul-Uloom, 

'Mtu mwenye kuamini kuwa kifo ni lazima, 
anaeamini kuwa mchanga ndio tandiko lake, 
kwamba kaburi ndio marejeo yake, kwamba 
wadudu ndio watakaokuwa rafiki zake, kwamba 
siku ya hukumu itakuwa shahidi kwake na pepo au 
moto ndio marejeo yake ya mwisho, basi na 
azingatie na kufikiria mauti mara kwa mara na 
kujiandaa. Kuna msemo usemao, 'Lolote lisilo na 



15 


JUMBA LILILOA CHWA 


budi kuja liko karibu.' (Ihya-ul-Uloom, J4, Uk. 475, Dar-ul- 
Kutubul Ilmiyyah Beirut). 

Bwana Mtume Jls&iiij-*> amesema, 'Mwenye 

akili ni yule anayejihisabia matendo yake na 
akajiandaa na mauti na yale ya baada ya umauti 

(Jamiu' Tirmizi, Hadith ya 2467, J4, Uk. 207, Dar-ul-Fikr-Beirut). 

Wachamungu ^Isstk^s- walikumbuka umauti mara 
nyingi na wakati mwengine walizimia wakifikiria 
umauti na siku ya Hisabu. 

JAW ABU KUHUSU HALI YA AFYA 

Mtu alipokuwa akimuuliza Sayyiduna Yazeed 
Raqaash kuhusu hali yake, yeye ^ kh 

alikuwa akijibu, 'mtu atakuaje ambaye kifo chake 
kimepangwa wakati maalum; ambaye marejeo yake 
ni mchangani, kaburi litakuwa nyumba yake, 
wadudu wawe rafiki zake pamoja na hayo, vitisho 
vya siku ya kiyama anayoingojea hali yake 
itakuwaje? Baada ya kusema maneno haya alikuwa 
akianza kutetemeka na kulia zaidi mpaka kupoteza 

fahamu. (Almustarif, J2, Uk 477, Dar-ul-Fikr Beirut). 

KUPAMBAZUKA KATIKA HALI GANI? 

Vivyo hivyo, mtu mmoja alimuuliza Sayyiduna 
Malik bin Dinar alivyoamka. Yeye 

alijibu, 'Wewe unaniuliza asubuhi yangu 



16 


JUMBA LILILOA CHWA 


itakuwaje alfajiri ya yule aliyekaribu kugura 
nyumba hii (yaani-dunia) hadi nyengine (yaani 
Akherah) akiwa hajui maskani yake ni pepo au 

mote/. (Tanbi-hul-ghafileen, Uk 56, Dar ibn -e-Katheer Beirut). 

Wapenzi waislamu! Tuwe na fikra za watu wema 
na tufuate mfano wa watu hawa waliokuwa wema 
na tujitayarishe kwa umauti badala ya 
kushughulika zaidi na ulimwengu ulio na mwisho. 

ZAW ADI BORA 

Katika khutba moja, Sayyiduna Umar ibin Abdul 
Aziz alisema, 'Enyi watu! Dunia hii si 

nyumba yenu ya milele. Allah JUameshatoa 
hukumu kuwa dunia hii itamalizika na watu wake 
watagurishwa. Kwa kipindi kifupi kinachokuja, 
majumba haya makubwa yataharibiwa na 
kuachwa. Kila mtu ataondoka. Enyi watu, Allah 
awahurumie, mkiondoka ulimwenguni, 
ondokeni na zawadi mzuri (matendo mazuri) 
katika safari yenu. Zawadi bora ni uchamungu 
na kujiepusha na mabaya. (ihya-ui-uioom, j4, uk 484, Dar-ui- 

Kutubul Ilmiya Beirut). 

DUNIA ITAHARIBIWA! 

Wakati mmoja katika khutba yake, Sayyiduna 
Imam Shafii' \kftt alisema, "Kwa hakika dunia 



17 


JUMBA LILILOA CHWA 


ni mahali panapofanyiwa makosa na ni nyumba ya 
aibu na fedheha. Wakaazi wake watafishwa na 
kupelekwa makaburini, mapitio ndio tija yake, na 
utajiri wake karibuni utakuwa umaskini wake. 
Wingi huwa uchache na uchache si lolote. Ogopa 
ukumbi wa Allah JU-sS* na tubia na utosheke na 
ambacho Allah amekupa. Fikiria malipo ya 
Akherah badala ya utajiri wa duniani. Maisha yako 
ni mfano wa kivuli chenye kupita na ukuta 
unaoanguka. Zidisha amali zako za dunia hii.' (ai- 

Zuhad wa qasrul atnal, uk 61, Maktaba-ul-Ghazali Damascus) 

LEONISIKUYA VITENDO! 

Alipokuwa akitoa khutba huko Quufah, Sayyiduna 
Ali ul- Murtadha alisema, 'Mimi 

nahofia kuwa mtaanza kuwa na matamanio. 
Tahadharini! Mkifuata matamanio yenu 
kutakutoweni kwenye njia ya haki. Karibuni dunia 
itawaacha na akhera itawafikia. Maisha haya (ya 
duniani) ni maisha ya vitendo, sio ya Hisabu, na 
maisha ya kesho (Akherah) ni maisha ya hisabu, sio 

ya vitendo! ( Al-Ztihad wa qasml amal, uk 58, Maktaba-ul-Ghazali 
Damascus) 

DUNIA NI MAANDALIZI YA AKHERA 

Hazarat Sayyiduna Uthman -e- Ghani 
katika khutba yake ya mwisho anatusihi yakuwa: 



18 


JUMBA LILILOA CHWA 


'Allah Jj-jAametuleta hapa duniani ili tujiandae kwa 
ajili ya Akherah na si kupotea katika anasa za 
dunia. Bila shaka dunia itafika mwisho wake na 
Akherah itadumu maisha milele. 

Ulimwengu huu unaopita isiwafanye kughafilika 
na Akherah itakayodumu milele. Usiupe kipao 
mbele ulimwengu huu wenye kumalizika, kuliko 
Akherah itakayokuweko milele, kwa sababu dunia 
hii karibuni itamalizika na Akherah ndiyo 
itakakayo baki milele na mutarudi kwa Allah JUsS*-. 
Basi Mcheni Allah muepukane na adhabu na 
muwe karibu naye. 

MARAFIKI WEMA KIFO KIZURI 

Tikiti huliangalia tikiti jingine na likapata rangi 
yake. Tembe ya ufuta ikitumbukizwa ndani ya 
waridi huwa na uwezo wa kupata tabia za waridi. 
Hali kadhalika mtu mwenye roho ngumu kama 
jiwe hupata tunu ya kuwa kama almasi pindi anapo 
dumu kubakia ndani ya jumuiko la Dawat-e-Islami 
hivyo basi akawa anajaa mapenzi ya Allah JjuU na 
Mfalme wa Madina . Wengine hata 

huaga dunia huku wakitabasamu na watu wa 
kawaida wakatamani ingelikuwa wao. 




19 


JUMBA LILILOA CHWA 


Inaelezwa kwamba katika Tandu Allah Yaar 
(Sindh) mtu mmoja alijiunga na Dawat-e-Islami na 
akawa na tabia ya kuswali Swala zake tano pamoja 
na jamaa ya Aashiqane-Rasool (wapenzi wa 
mtume). Vile vile alijiandikisha jina lake miongoni 
mwa wale walio kaa siku kumi I'tikaf, miongoni 
mwa wale ambao ndevu zao hazitokatwa chini 
kiasi cha kiganja cha mkono, miongoni mwa wale 
watakao vaa kilemba cha kijani, miongoni mwa 
wale watakao jiunga na ijtimai ya kila wiki na 
kuahidi kusafiri na Dawat-e-Islami ndani ya 
Madani Qafilah. Kwa ufupi akapata mabadiliko ya 
Madani ndani yake, akanyenyekea kwa Allah JU-sV 
kwa kutaka maghfira kutokana na dhambi zake 
zilizo pita na kujibidiisha kuishi kulingana na 
Sunnah za Mfalme Wa Madinah j*. 

Siku moja kwa bahati mbaya alichomeka vibaya 
sana kiasi kwamba kulingana na ripoti ya watabibu 
asilimia themanini (80%) ya mwili wake ulikuwa 
umeteketea. Jambo la kushangaza ni kwamba 
wageni walio mtembelea badala ya kutarajia 
malalamiko kutoka kwake waliona mgonjwa huyu 
amezama katika Dhikr na Durood (Kumswalia 
Mtume Pia alikuwa anaomba Dua na 

kusoma Surah za Qur'an alizozihifadhi kwa moyo, 
pindi alipokuwa amejumuika pamoja na kundi la 



20 


JUMBA LILILOA CHWA 


Dawat-e-Islami. Aliendelea hivi hivi kwa kipindi 
cha masaa 48 na kulipo adhiniwa kwa Swala ya Al- 
Fajr alipokuwa akisoma. akaaga dunia. 

Allah LW> amrehemu na atughufirie kwa ajili yake. 


IJTIMA'A 

Hudhuria Kongamano La Kila Wiki (Ijtima’a) La Dawat-E- 
Islami Bila Ya Kuchelewa Katika Mji Wenu Kila Alhamisi 
Baada Ya Swala Ya Maghrib Katika Madani Markaz (Masjid 
Kanz-Ul-Iman) Dawat-E-Islami. Area Tononoka Mvita. 

MAKTABA-TUL-MADINA 

P. O. Box 287 - 80100, Mombasa-Kenya 
Tel :+254 721 521916/+ 254 723 745751 

Next To Madani Markaz, Kanzul Iman - Behind KCB Bank-Mvita, 
Jomo Kenyatta Avenue, Mombasa 


BAADA YA KUSOMA KITABU HIKI MPE 
MWENZAKO 

Eneza vitabu vinavyo chapishwa na Maktaba-tul-Madina kwenye 
sherehe za ndoa, wakati wa misiba, wakati wa Ijtimai na hata nyakati 
zingine na ujipatie thawabu ifanye ni ada kuweka vitabu hivi 
kwenye duka lako kwa min-ajil ya kugawanya bila kulipisha kwa 
wateja wako wape wauzaji magazeti vitabu hivi, au wape watoto 
wavieneze kwa majirani zako peana kitabu kila wakati na upate 
fadhila za kuamrisha mema. 




21 


JUMBA LILILOA CHWA 


Ikiwa na asilia kitabu cha 03 

JUMBA LILILO ACHWA 

Yaliyomo:- 

o Kijumba cha mwanzi 

o Andiko kama onyo 

o Alilia baada ya kuona jumba la fahari 

o Kufikiria mauti 

Imetolewa na:Majlis-e-Tarajim 
(Dawat-e-Islami) 



Baraka Za Sunnah 

Alhsmdu UlWi^Sunnah za Bw»a Mtume^44pij- 
2inafunzw3 na ku&cmA'S k&ika mazingira ya Madani ya 
Dawak-felami, sftirika la Mali za Qur'an na Swnah la 
kimataiEta hsto pusisha na siasa. Ijtimai ya hfia vrid ya Karachi 
(Pakistan] huweko kila Afiamsi baada ya Swalalul-Maghrb 
hiAo Faizan-e-Madina, Mahalla Sodagaran, Old Saba Man J. 
Madarinataniite u&hiriki katta Ijtmaiiil na ukeshe town ye 
Faizarhe-Madre, 

Jilatidi irioke na kmd a Wapsah wa Etosna lintel 
kafcfca Madami Qalila na huku ukMa Fikr-e-Madina, u.aze 
kadi yato ya Madani In.aamaat kila na umpe zimnnadaar 
(mtwakasJii} m eneo lake mnamo siku kuirri za rnwanzo za 
rwszi wa knslamg. Irfahaa-Allah.^wa taraka ya kufaala 
ularalibu huu, tutaaiza kashikamana na Sunnah za Vlume, 
lulachukia maasi na fcuttf inda lma»i yetu. Kia ndugu rosiisb 
amu aweke raya kirwa lilajartu kunekebisha nafsi yangu na 
ya walu wa dunia nzma In'sha-AllaPi .3$ 

Kiireksti^a nafsi zetu 'ulajaza Madani h'aamaat na taF 
rekebtsha aatu wa dunia nzima iulasafii na Madani Oariia* 
In'shaiAtah 

















